| CAROL PLYGAIN, 
Ar “ Mentra Gwen.” 


—0 


An gyfer heddyw'r bore', 

N faban bach, yn fabân bach, 

Y ganwyi gwreiddyn Jesse, 

^N faban bach; 

Y Cadarn ddaeth o Bosra, 

Y Deddfwr gynt ar Sina, 

Y iawn gaed ar Galfaria, 

Yn faban bach, yn faban bach, 

Yn sugno bron Mareia, ^n faban bach. 


_ Caed bywiolddwfr Eseciel, 
Ar lin Mair, ar lin Mair, 

A gwir Feseia Daniel, 

Ar lin Mair ;* 

Caed bachgen doeth Esaiâ, 
'R addewidro'ed i Adda, 
Yr Alpha a'r Omega, 

Arlin Mair, ar lin Mair; 
Mewn côr yn Methl'em Juda, 
Arlin Mair. 


Gorffwyswch bellach, Lefiaid, 
Cafwyd iawn, cafwyd iawn, 
Nid rhaid wrth anifeiliaid, 
Cafwyd iawn; 
Diflanu a wnaeth y cysgod, 
Mae'r sylwedd wedi dyfod, 
Nid rhaid'wrth ŵyn na bychod, 
Cafwyd iawn, cafwyd iawn, 











A 
Fe 


Na theirw na thurturod, 
Cafwyd iawn. 

Ystyriwn gariad Trindod, 
O'u gwirfodd, o'u gwir fodd, 
Yn trefnu ffordd cymmod, 
O'u gwirfodd ; 

Y Tad yn ethol meichiau, & 
Y Mab yn foddlon diodde', 

A'r Ysbryd Glan ei ddoriau, 

O'u gwir fodd, o'u gwir fodd, 

Yn tywys Sion adre', 

O'u gwir fodd. 


_ Diosgodd Crist ei Goron, 
O'i wir fodd, oi wir fodd, 
Er mwyn coroni Sion, 
O'i wir fodd; 
i blygu ei ben dihalog Ac 
O dan y goron ddreiniog, 
I ddioddef dirmyg llidiog, 
O'i wir fodd, o'i wir-fodd, 
Er codi pen yr euog, 
O'i wir fodd. 
O cofiwn Gethsemane, 
Lle bu ef, lle bu ef, 
Yn chwysu'r gwaed yn ddagrau, 
Lle bu ef; 
Ac am y íllangell greulon 
Yn arddu cefn y Cyfion, 
Ar hyd heolydd Sion, 
Lle bu ef, lle bu ef, 
A'i gnawd yn gwysi hirion,. 
Llebu ef. 


























J 


Hawdd olrhain ei gerddediad, 

Hyd y llys, hyd y llys, 
Gan lwybr coch orlifiad, 
Hyd y llys; 

Lle cafodd lesu cyfion 
Ei watwor gan eìynion, 
A tharo i wyneb tirion, 
Wn y llys, yn y llys, 

Er dirmyg ar ei berson, 
Yn y llys. 

O'r llys at orsedd Pilat, 

Er e'n mwyn, er ein mwyn, 
Taenellwyd gwaed ein Ceidwad, 
Er ein mwyn; 

Lle bu y Duw anfeidrol 

Yn goddef barn angeuol, 

Gan ei greadur meidrol, 

Er ein mwyn, er ein mwyn, 

Yn fud fel caeth troseddol, 

Er ein mwyn. 

O dacew'r Oen mewn dalfa, 
Er ein mwyn, er ein mwyn, 
Yn esgyn pen Calfaria, 

Er ein mwyn, 

I ddioddef dwyfol loesion, 

Ar bren y groes rhwng lladron, 
Y biccell fain a'r hoelion, 

Er ein mwyn, er ein mwyn, 

A cholli gwaed ei galon, 

Er ein mwyn. 

Gorweddodd yn y beddrod, 
Er ein mwyn, er ein mwyn, 








4 


I dynu'r damp o'i waelod, 
Er ein mwyn ; v 
Yn awr mae ar ei orsedd 
Yn cynyg rhâd drugaredd, 
Maddeuant a thangnefedd, 
Er ein mwyn, er eìn mwyn, 
1'r adyn mwyaf ffiaidd, 

Er ein mwyn. 


Cyfiawnder a foddlonwyd, 
Waith ei iawn, waìfh ei iawn; L 
A'r ddeddf a anrhydeddwyd, 
Waith eì iawn; “Ml 
Mae uffern fawr yn crynu, 

A'r ddaurtur bêr yn canu, 

A Duw a dyn yn gwenu, 

Waith ei iawn, waith ei iawn, ' 
Mewn hedd y'mherson lesu, 

Waith ei iawn. 


Ur Am hyn, bechadur, brysia, | 
| Fel yr wyt, fel yr wyt, N 
I mofyn am y noddia, 
Fel yr wyt; 
I ti'r agorwyd ffynon, 
A ylch dy glwyfau duon; 
Fel eira gwyn yn Salmon, 
Fel yr wyt, MH 
Gan hyny tyr'd yn brydlon, “U 
Fel yr wyt. 


3 y 


J.JONES, ARGRAFFYDD, LLANRWST: a 





